WicipediA 


Copteg 


Un o ieithoedd Hamito-Semitaidd yw Copteg. Fe'i sieredid yn yr Aifft 
o'r cyfnod Cristnogol cynnar hyd yr 8g. 

Yn ieithyddol ystyrir y Gopteg fel ffurf olaf Hen Eiffteg. Arferid ei 
hysgrifennu mewn gwyddor sy'n gyfuniad o lythrennau yr Wyddor 
Roeg gyda saith llythyren Ddemotig ychwanegol. 


Cynnwys 

Tafodiethoedd 
Llenyddiaeth 
Gweler hefyd 
Llyfryddiaeth 
Dolenni allanol 



Arysgrif Gopteg (3g) 


Tafodiethoedd 


Roedd i'r Gopteg chwe thafodiaith. Yn yr Aifft Uwch (de'r wlad) y dafodiaith Sahideg oedd y brif ffurf o'r 
5fed ganrif ymlaen. Yn yr Aifft Is defnyddid y dafodiaith Bohaireg fel iaith eglwysig gan Gristnogion yr 
Eglwys Goptaidd. 

Llenyddiaeth 


Ceir llenyddiaeth ddiddorol yn y Gopteg (Bohaireg yn bennaf) o gyfieithiadau o destunau ysgy thurol Groeg 
ynghyd â thestunau iaith Gopteg gwreiddiol sy'n adlewyrchu dylanwad Gnostigiaeth a Manichaeiaeth ar yr 
eglwys cynnar. 

Gweler hefyd 

■ Llenyddiaeth Gopteg 

■ Yr Eglwys Goptaidd 


Llyfryddiaeth 


■ Wolfgang Kosack: Lehrbuch des Koptischen.Teil l:Koptische Grammatik. Teil ll:Koptische 
Lesestücke, Graz 1974. 

■ Wolfgang Kosack: Der koptische Heiligenkalender. Deutsch - Koptisch - Arabisch nach den 
besten Çuellen neu bearbeitet und vollständig herausgegeben mit lndex Sanctorum koptischer 
Heiliger, lndex der Namen auf Koptisch, Koptische Patriarchenliste, Geografische Liste. 
Christoph Brunner, Berlin 2012, ISBN 978-3-9524018-4-2. 



























■ Wolfgang Kosack: Schenute von Atripe De judicio finale. Papyruskodex 63000.IV im Museo 
Egizio di Torino. Einleitung, Textbearbeitung und Übersetzung herausgegeben von Wolfgang 
Kosack. Christoph Brunner, Berlin 2013, ISBN 978-3-9524018-5-9. 

■ Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch - Deutsch - Arabisch. 
Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7. 


Dolenni allanol 


■ Celtic Syntax, Egyptian-Coptic Syntax (http://ling.huji.ac.il/Staff/Ariel_Shisha-Halevy/docs/Celti 
c-Coptic-Syntax-2003.pdf), erthygl gan Ariel Shisha-Halevy (http://ling.huji.ac.il/Staff/Ariel_Shis 
ha-Halevy/). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Copteg&oldid=2142920" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 6 lonawr 2017, am 21:40. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





